MTFTR DOD 


Y LLONGWR AR Y MOR. 


Tôn —Sus anna. 


Wbl dyma’r pryd a’r lle priodol 
1 byngcio, seiaio’n ddefoaiynol, 

Beraidd ganiad bur ddigyuhwr’, 
l’n tirion lesu, a’u Teyrnaswr: 

Fe wnaeth o’r gogledd hy d y gwagle^ 

Gan lunio dyfriJe ’r dòü; 

Fe fu’n gosod mur o dywod, 

I drefnu hynod derfyn iion; 

Medd y Salmydd, dyfal Dafydd, 

Ar gynydd, oreu gŵr, 

Ceir gwel’d gweithredoedd Brenin nefoedd 
Yn nyfnderoedd mawr y dw’r. 

Mae gallu Duw i’w wel’d yn helaeth 
Yn groyw dêg drwy’r holl gre’digaeth: 

. Daw i’r goleu o’r dirgeloedd 
Fawr waith Tôr ar fôr a thiroedd: 

GwiHwn geìlwair mewn ysgafnder 
Uwchben y dyfnder dwys; 
ilho’wn ein didwyll fyfyrdodau 
Ar y pethau mwya’ eu pwys; 

Rhed yr amser hoywber heibio, 

’îlym Dinnau’ü hwylio o hyd 
Ar fôr terfyfgus, lled drallodus, 
Profedigaethus, feîus fyd. 

Ni fydd ond trwch ystyllen denau 
^ Weithiau rhyngom a thir angau; 

'Bydd weithiau’n dywydd da i fordwyo, 

Ac weithiau’n bur beryglus morio; 

18 


Nis gwuaed hi ü’i draed i’w sathru 
Na’i gefn i’w chslu ehwaith, 

Mwy nag o’i ben, gwir hyny, 

I lywodraethu’r daith; 

Ond cym’rwyd y fun gynhes 
O’i fynwes addas ef, 

A’r asen nesa’ i’w gaìon 
Yn union gan Dduw Nef. 

Gan hyny mae yn unwedd, 

Yn hardd ymgeledd gu; 

Gwna’r fraich ei chadw’n ebrwydd 
O’r tywydd ar un tu; 

A’r galon o’r tu araîl, 

Diball, i’w charu am byth; 

Am hyn ni bydd ei thrigfan 
Hi yn amiiddan nyth. 

Boed undeb, hedd a chysur, 

Heb lafur, a heb îoes, 

I’ch dilyn, fwynwych deulu, 

A chanu hyd eich oes; 

Eich plant yn rhai prydweddol, 

Llawn 0 rinweddol ras, 

Heb galon yn eich teulu 
Ac ynddi’r culni cas. 

Yn goron i’ch holl gysur, 

I’ch dwyn yn bur i ben, 

Bo’ch undeb priodasol 
A’r nefol Dad o’r nen; 

Pob peth sydd gyfnewidiol 
Tra ar ein dynol daith, 

Ond hwn a bâr yn undeb 
1 dragwyddoldeb maith. 

DbWI DlNOBWHt 


18 




a.n:beicí:ej:xa.id 


I WE A GWEAIG 

ííEWYDD BRIODI. 


— ^t'yniau'r Iwerddout 


RwY’n gyru,’n wir, o gariad, 
Anerchiad i chwi’n awr, 

Eich undeb priodasol, 

Bar gweddol bur eu gwawr, 
Sydd wedi fy nhueddu, 

Digelu, i wneyd y gwaith; 
Dymunwyf i chwi wynfyd, 

Yn nghyd a mwynfyd maitb. 

Nid da bod dyn ei hunan, 

(Duw ddyweda) ’n £den ardd, 
Yn oedran diniweidrwydd 
lôr hyrwydd, i ŵr hardd 
A luniodd Efa lauwedd, 

I Adda ymgeledd gaed, 

0 ymyl gwraidd ei galon, 

Yn (wiwlon) ddau un waed,' 


4 

Er ini geisio hylaw hwylío 
A morio i lawer máa, 

Ehed myfyrdod ar rîanod 
Neu ryw eulunod ar y iân: 

Er gado’r gymeu feinwen íwyna^ 

Neu’r ferch anwyla’n ol, 

Ni all y dyfroedd mewn lle difri* 

Lwyr daiffoddi ffansi ffol. 

Mae’r môr yn dwyu rhyw gyffelybiaeth 
I’r byd sy’u llawn o lygredigaeth; 

Llawn yw’r gwyrddlas fôr o heli, 

Llawn yw’r galon o ddrygioni; 

Gwyntoedd chwantau, cnawdol nwydau 
Ac ymrysonau sydd 
Am suddo llestr enaid tyner, 

I lawr y dyfnder lawer dydd: 

Gobeithio y cawn fordwyo o’r diwedd, 

Drwy rinwedd gwaed yr Oen, 

I’r hytryd làn, sef màn dymunol, 

Y’mheli o gyraedd bydol boen! 

Mae Duw yn nhrefn ei ragluniaethau 
Yn y wybr wen ar brydiau; 

Ei ffyrdd sydd yn y moroedd mawrion, 

A’i Iwybrau yn y dyfroedd dyfnion; 

Uchel odiaeth, anchwiliadwy, 

Ofnadwy Frenin uef: 

Nyni a ddylem iawn addoli 
Ei Fawrhydi, a’i ofni ef: 

Trwy annhraethol allu hollol 
Anfeidrol lôr nef wen, 

Bydded llwyddiant i’n holl eiddo 
Tra b’om yn ceisio morio, Amen. 

D. Ddü, SrÿTÌ» 


Árgraffwyä gan K üumphreys, Caernarfon, 
18 


